Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Mga mayor na punto 
sa ngipin-sa-ngiping pagbaka 
sa teroristang digmang iniuutos ng US 


Espesyal na Isyu 
Hulyo 29, 2006 
www. philippinerevolution.org 


Mula sa Tagapangulo ng Komisyong Militar 
Partido Komunista ng Pilipinas 


1 Iniutos ng US sa rehimeng Arroyo na magsagawa 
e ng sustenidong pambansang kampanya ng tero- 
rismong estado at pamamaslang laban sa armadong 
rebolusyonaryong kilusan at ligal na demokratikong 
kilusan sa ngalan ng anti-terorismo. Agad pumayag 
ang rehimeng Arroyo na isagawa ang kampanya para 
mapanatili nito ang sarili sa poder, mapanatili ang 
suporta ng US at pilit na makaangkop sa sosyo-ekono- 
miko at pampulitikang krisis ng naghaharing sistema. 
Nailatag na mula 2001 ang pambansang internal na 
planong panseguridad at inilunsad ito bilang Oplan 
Bantay Laya mula 2002. Ginawan ito ng adyasment ng 
Cabinet Oversight Committee on Internal Security bi- 
lang Enhanced National Internal Security Plan of 2006 
para makapaglunsad ng mas mababangis na atake 
laban sa mamamayan at mga patriyotiko at progresi- 
bong pwersa. 


2 Mayroon lamang 120,000 tropa ang re- 
eaksyunaryong rehimen sa Armed 
Forces of the Philippines (AFP) 

at 115,000 pulis sa Philippine @ 
National Police (PNP) para kon- 
trolin ang 85 milyong popula- 
syon sa 300,000 kilometro kwadra- 
dong teritoryo. Mabigat sa itaas 
ang istruktura ng AFP at mayroon 
lamang itong 30,000 tropa para 
magmaniobra at maglunsad ng mga 
operasyong pangkombat. Ang PNP ay 
mayroong antas-pambansang special ac- 
tion force at mga regional at provincial mo- 
bile group pero pangunahing nakadeploy ang 
mga ito sa mga syudad at bayan bilang mga lokal 


na pwersa at tig-walong oras lamang itong nanunung- 
kulan. Maliit ang AFP at PNP kung ikukumpara sa 
malawak na kanayunan at populasyon ng mga magsa- 
saka, sa pulu-pulong katangian ng Pilipinas, sa pag- 
iral ng mga rebolusyonaryong armadong pwersa ng 
mamamayan kabilang ang 
Bangsamoro, at sa estrate- 
hikong linya ng mataga- 
lang digmang bayan ng 
Partido Komunista ng Pili- 
pinas (PKP), Bagong 
Hukbong Bayan (BHB) 


at National Democratic Front of the 
Philippines (NDFP). 


3 Karamihan ng mga tropa ng 
eAFP ay tali sa mga himpilan 
at pagbibigay-seguridad sa presi- 
dente, mga naghaharing pulitiko at 
mga susing negosyo at instalasyon. 
Tulad ni Marcos, pinaliligiran ng 
takot na huwad na presidente ang 
kanyang sarili ng napakaraming 
tropa. Sa bawat takdang panahon, 
ang mga tropang pwedeng gamitin 
ng Bantay Laya ay maaari lamang 
magkonsentra sa 300-600 sa halos 
42,000 barangay o baryo at sa 
ilang bahagi lamang ng 12 hang- 
gang 15 sa 128 larangang gerilya 
ng armadong rebolusyonaryong 
kilusan. Sa estratehikong punto de 
bista, lamang ang AFP sa BHB nang 
10:1. Pero sa taktikal na usapin, 
pwedeng lamangan ng BHB ang 
AFP nang 10:1. Bulag at bingi ang 
AFP dahil wala itong suporta ng 
mamamayan. Kaya pwedeng mag- 
lunsad ang BHB ng mga sorpresang 
taktikal na opensibang gerilya 
(mga ambus, reyd at operasyong 
pag-aresto) kailanman at saan man 
nito naisin laban sa mahihinang 
bahagi ng kaaway. 


ABAN 


Espesyal na Isyu Hulyo 29, 2006 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligaynon, 
Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa Phi- 
lippine Revolution Web Central na mata- 
tagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng mga 
kontribusyon sa anyo ng mga artikulo at 
balita. Hinihikayat din ang mga mam- 
babasa na magpaabot ng mga puna at 
rekomendasyon sa ikauunlad ng ating 
pahayagan. Maaabot kami sa pamamagi- 
tan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang 
beses bawat buwan ng Komite Sentral 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 


4 Pundamental na kahinaan ng 
e AFP, PNP at iba pang arma- 
dong tauhan ng reaksyunaryong 
estado ang pagiging malulupit na 
instrumento ng imperyalismong US 
at ng lokal na mapagsamantalang 
uri ng malalaking kumprador at pa- 
nginoong maylupa. Tumatagos 
hanggang sa militar at pulis ang 
walang pakundangang korapsyon 
sa gubyerno. Sa kontrol ng Mala- 
kanyang, pinatatakbo at binibig- 
yang-proteksyon din ng mga ito 
ang mga sindikato sa iligal na 
pasugal, iligal na droga, ismagling 
at iba pang malalaking organisa- 
dong krimen. Nagsisilbi silang ta- 
gapagtanggol at tagapagpanatili 
ng isang di makatarungan, batbat 
sa krisis at bulok na naghaharing 
sistema ng pang-aapi at pagsasa- 
mantala. Patuloy na lumalala ang 
sosyo-ekonomiko at pampulitikang 
krisis ng sistema. Bangkarote ang 
reaksyunaryong estado. Nalulunod 
ito sa panlabas at lokal na utang. 
Nagpapataw ito ng mabigat na pa- 
saning buwis at utang sa mamama- 
yan sa gitna ng depresyon sa eko- 
nomya at mataas na tantos ng 
disempleyo. Hindi nito maaaring 
dagdagan pa ang gastos militar na 
hindi pinaliliit ang pondo para sa 
iba pang operasyon ng gubyerno at 
na hindi ginagatungan ang galit ng 
mamamayan. 


5 Taliwas na taliwas dito, ang 
e Bagong Hukbong Bayan at 
ang mga armadong katuwang nito 
ay lumalaban para sa pambansa at 
demokratikong mga karapatan ng 
uring manggagawa at magsasaka at 
mga panggitnang saray ng lipunan. 
Instrumento sila ng malawak na 
masa ng sambayanan, ng demokra- 
tikong gubyernong bayan at ng 
Partido Komunista ng Pilipinas. Ni- 
lalayon nilang bigyang-katuparan 
ang pangunahing nilalaman ng de- 
mokrasya sa pamamagitan ng pag- 
lulunsad ng reporma sa lupa upang 
palayain ang masang magsasaka sa 


.. ang Bagong Hukbong 
Bayan at ang mga 
armadong katuwang nito 
ay lumalaban para sa 
pambansa at 
demokratikong mga 
karapatan ng uring 
manggagawa at 
magsasaka at mga 


panggitnang saray 
ng lipunan. 


D, 


a 


AY: 
7 


ekonomya, lipunan at pulitika. Mi- 
nimithi nila ang pambansang pag- 
unlad sa ekonomya sa pamamagi- 
tan ng industriyalisasyong nasa ka- 
may ng mga Pilipino. Itinataguyod 
nila ang pambansang soberanya at 
kasarinlan sa mga usaping panloob 
at pandaigdigan laban sa dayuhang 
monopolyong kapitalismo. 


6 Ang mararahas na kontradik- 
esyon sa hanay ng mga reak- 
syunaryong uri ay pinalalala pa ng 
tumitinding sosyo-ekonomiko at 
pampulitikang krisis. Nahahati ang 
mga reaksyunaryong uri sa mga 
nagtatagisang grupong may kani- 
kanyang interes pang-ekonomya at 
mga grupong pampulitikang matin- 
ding nagbabangayan para sa ka- 
pangyarihan at kayamanan. Naha- 
hati sa mga paksyon ang mga 
upisyal militar at pulisya at may 
kani-kanya silang pinagsisilbihang 
mga amo sa pulitika bukod sa pina- 
tatakbong sariling mga sindikatong 
kriminal. Dapat sagpangin ng mga 
rebolusyonaryong pwersa ang ma- 
rarahas na kontradiksyon sa hanay 
ng mga reaksyunaryo sa iba't ibang 
antas sa pamamagitan ng pakiki- 


ANG BAYAN Hulyo 29, 2006 


pag-alyado sa relatibong mas ma- 
huhusay na mga reaksyunaryo at 
paghihiwalay, pagpapahina at pag- 
wasak sa pinakasagadsaring mga 
reaksyunaryong itinuturing na ka- 
away. Maaaring arestuhin ng BHB 
ang pinaka-uhaw-sa-dugong mga 
loyalista ng rehimeng Arroyo sa 
hanay ng mga bulok na burukrata 
at mga upisyal militar at pulisya at 
labanan sila kung sila'y armado o 
protektado ng mga armadong 
gwardya at kung ibinibilang ng 
kinauukulang mga rebolusyonar- 
yong awtoridad sa talaan ng mga 
armado at mapapangantb na suspe- 
tsadong kriminal. 


7 May sapat na lakas pampuliti- 
eka ang malawak na nagkakai- 
sang prente ng mga ligal na partido 
oposisyon, ligal na demokratikong 
kilusang masa at mga upisyal mili- 
tar at pulisyang anti-Arroyo para 
patalsikin ang rehimeng Arroyo sa 
relatibong mapayapaang paraan 
tulad ng ginawang pagpapatalsik 
sa mga rehimeng Marcos at Estrada 
noong 1986 at 2001, at nang hindi 
nagpaparaya sa kudetang militar o 
huntang dominado ng militar. Su- 
balit nagagamit pa ng rehimeng 
Arroyo ang imperyalistang suporta 


PA pea 
Ki. -WA 


ANG BAYAN Hulyo 29, 2006 


ng US, ang chain of command ng 
militar at ang pagbubulag-bulagan 
ng mayorya ng mga obispong 
Katoliko at ng karamihan ng mga 
grupo ng negosyante sa mga 
krimen ng rehimen para paralisahin 
ang ilang pwersa sa malawak na 
nagkakaisang prente at panatilihin 
ang sarili sa poder. Pero habang 
tumatagal sa kapangyarihan ang 
umaalingasaw at nakapagngangalit 
na rehimeng Arroyo, lalong nagka- 
kapuwang ang armadong rebolu- 
syonaryong kilusan ng mamamayan 
para lumakas at sumulong. 

Bukas ang NDFP sa muling 
pagbubukas ng pormal na pag- 
uusap sa negosasyong pangkapaya- 
paan at itinuturing nitong mainam 
at kinakailangan ang pagsasakatu- 
paran ng nagdaang mga kasundu- 
an. Subalit nagmamatigas ang 
rehimeng Arroyo sa pagsusulong ng 
patakaran nitong all-out war. Nasa 
bentahe ng armadong rebolusyo- 
naryong kilusan ng mamamayan 
ang pagkakahumaling ng rehimeng 
Arroyo sa walang patutunguhang 
patakarang all-out war, pagsasara 
nito ng lahat ng pinto sa muling 
pagbubukas ng pormal na usapan 
sa negosasyon ng GRP at NDFP at 
pagtatakwil sa The Hague Joint 


Declaration. Bukas ang NDFP sa po- 
sibilidad ng tigil-putukan at alyan- 
sa sa isang patriyotiko at demokra- 
tikong gubyernong seryoso sa pag- 
susulong ng kapayapaan at pagsa- 
sakatuparan ng mga saligang re- 
porma. 


Q Hinihiling ng mamamayan na 
e maglunsad ang BHB ng ma- 
sinsin at malawakang pakikidig- 
mang gerilya batay na papalapad 
at papalalim na baseng masa. Maa- 
aring mas madalas na maglunsad 
ang BHB ng anihilatibo at atriti- 
bong mga taktikal na opensiba sa 
balangkas ng kasalukuyang estrate- 
hikong depensiba. Para makaagaw 
ng mga armas, maaari itong guma- 
mit ng superyor na lakas sa pama- 
magitan ng paggamit sa elemento 
ng sorpresa at manlipol at magdi- 
sarma ng mahihinang target na ka- 
away tulad ng maliliit na detats- 
ment ng AFP, mga lokal na pwersa 
ng pulisya, mga lokal na yunit 
paramilitar at mga pribadong secu- 
rity guard. Pangunahing prayoridad 
ang mga anihilatibong aksyon para 
makaagaw ng mga armas sa kaaway 
at makapagbuo ng bagong mga yu- 
nit ng BHB. Maaari ring maglunsad 
ang BHB ng mga atritibong aksyon 
laban sa AFP, PNP at iba pang 
pwersa ng kaaway. Maaari nitong 
wasakin ang mga instalasyong 
militar at may kinalaman sa militar, 
mga sasakyan at iba pang pasilidad 
upang makapagdulot ng pinsala at 
mapwersa ang mas maraming tropa 
ng kaaway na maitalaga sa paggu- 
gwardya. Maaari nitong iharas ang 
mga tropa ng kaaway sa pamamagi- 
tan ng isnayping, mga yunit na 
aatake at aatras (attack-and-retreat 
units), mga yunit na kayang um- 
atake, mamuksa o maminsala sa 
isang iglap sa loob mismo ng mga 
kampo o pwesto ng kaaway (sapper 
units), mga rocket-propelled grena- 
de (RPG), mortar at land mine 
upang makapagdulot ng mga 
kaswalti, mapigilan ang pagkilos at 


3 


mademoralisa ang mga pwersa ng 
kaaway. Malaki ang magagawa ng 
ilang kilong eksplosibo o ilang bala 
sa pagdulot ng mga kaswalti at 
pagpapahina ng moral ng kaaway. 


9 Naagaw na ng BHB ang ini- 
esyatiba sa pakikipaglaban at 
paggapi sa kaaway. Kailan man ni- 
to naisin, maaari nitong gamitin 
ang mga mayor na taktika ng kon- 
sentrasyon, dispersal at paglilipat- 
lipat habang ang bulag at binging 
mga pwersa ng kaaway ay nagla- 
lantad ng sarili at nalilito kung 
magkokonsentra para salakayin ang 
kanilang di makita-kitang kaaway o 
magdidispers para makagalugad sa 
mas malawak na erya sa bigong 
pagtatangkang makita ang BHB. 
Napakaraming taktikang magaga- 
mit ang BHB para lipulin ang mga 
yunit ng kaaway. Kabilang sa mga 
taktikang ito ang pagbitag at pag- 
akit sa kaaway para pumasok sa 
kaloob-looban, pag-atake o pag- 
"kiliti" sa isang detatsment para 
matambangan ang mga reimpors- 
ment na kaaway, pag-atake sa ka- 
away sa mga lugar na umimpis na 
ang mga pwersa nito, pagharas sa 
mga pwersa ng kaaway sa mga lu- 
gar na kinakampuhan nila o tuwing 
nagpapahinga sila, pagbira sa mga 
eroplanong militar habang mababa 
ang lipad o nasa lupa ang mga ito 
at iba pa. 


10 Taliwas sa sinasabi ng re- 
ehimeng Arroyo na ngayon 
lamang ito naglulunsad ng todo- 
largang gera, mula 2001 pa ay ina- 
atake na ng AFP, PNP at mga 
CAFGU, CVO at death squad nila 
ang ilang larangang gerilya at pi- 
napatay at dinudukot ang mga di 
armadong ligal na aktibista. Ang 
totoo, nilalabanan na ang Oplan 
Bantay Laya mula 2002, nanyutra- 
lisa na ito mula 2004 at nakapag- 
lulunsad na ng kontra-atake laban 
dito ang BHB sa mga larangang ge- 
rilya mula 2005. Gayon na lamang 


4 


Naghuhumiyaw ang mamamayan na magawaran ng 
rebolusyonaryong hustisya ang mga pasimuno at 
operatibang nagsasagawa ng garapalang paglabag sa 
karapatang-tao ng mga di armadong aktibista at 
sibilyang populasyon ng mga larangang gerilya. 


ang paghadlang at paggapi ng BHB 
sa Oplan Bantay Laya sa larangan 
ng labanan, kung kaya pinatitindi 
ng mga duwag na pasimuno nito 
tulad mismo nina Arroyo at ng ka- 
nyang Cabinet Oversight Commit- 
tee on Internal Security, mga hene- 
ral tulad nina Palparan, Tolentino 
at Cabuay at kanilang mga galamay 
ang mga ekstrahudisyal na pagpas- 
lang, pagdukot at pagtortyur ng 
mga di armadong ligal na kalaban 
ng rehimeng Arroyo. Papadalas na 
nagagapi sa mga anihilatibo at 
atritibong aksyon ng BHB sa lara- 
ngan ng labanan ang mga yunit ng 
AFP at PNP. Kaya ang reaksyon nila 
ay ang lalo pang pagpapabwelo ng 
kanilang kriminal na katangian sa 
pamamagitan ng pagsasagawa ng 
mga ekstrahudisyal na pagpatay, 
pagdukot at pagtortyur ng mga di 
armadong aktibista ng ligal na de- 
mokratikong kilusan, kabilang ang 
daan-daang lider ng mga grupong 
party list, aktibista ng mga organi- 
sasyong masa, tagapagtaguyod ng 
karapatang-tao, abugado, pari at 
pastor, mamamahayag at iba pa. 

Kasabay nito, habang ikinokon- 
sentra natin ang ating mga taktikal 
na opensiba at operasyong pama- 
rusa sa mga susing loyalista at 
pasistang upisyal ng rehimeng Ar- 
royo at armadong pwersa nito na 
responsable sa mga karumal-dumal 
na krimen laban sa mamamayan, 
bukas tayo sa pakikipag-tigil-putu- 
kan, alyansa at pakikipagtulungan 
sa mga pwersang anti-Arroyo sa 
militar, pulisya at mga pwersang 
paramilitar. 


1 1 Walang pakundangang is- 
einasagawa ng mga opera- 


tiba ng rehimeng Arroyong ang 
duwag na mga ekstrahudisyal na 
pamamaslang at pagdukot. Dapat 
piliin mula sa mga umiiral na pla- 
tung pangkombat ng BHB ang mga 
armadong partisanong magsasaga- 
wa ng mga kontra-atake laban sa 
mga pasimuno at operatiba ng ma- 
kinarya sa pamamaslang ng rehi- 
meng Arroyo. Dapat bihasa ang na- 
turang mga partisano sa mga lugar 
na paglulunsaran ng mga espesyal 
na operasyon. Karuwagan ang pag- 
patay ng rehimeng Arroyo sa mga 
di armadong kalaban nito sa ligal 
na larangan pero mas malaking 
karuwagan ang paggamit nito ng 
intriga at pagbubunton ng sisi sa 
mga rebolusyonaryong pwersa para 
sa mga krimeng ito. Maaaring ilan- 
tad at kundenahin ng mga kamag- 
anak, kaibigan, organisasyon at 
simbahan ng mga biktima at ng 
mga lokal at pandaigdigang organi- 
sasyong pangkarapatang-tao ang 
mga ahenteng militar at pulisya ng 
rehimen bilang responsable sa ga- 
yong mga krimen. Pero ang pinaka- 
mainam na paraan ng pagtugon sa 
madugong pang-iintriga ng rehi- 
men ay ang paglulunsad ng Bagong 
Hukbong Bayan ng maririin at ma- 
tutunog na bira sa mga pasimuno 
at operatiba ng Bantay Laya, mula 
sa antas ng Cabinet Oversight Com- 
mittee on Internal Security hang- 
gang sa antas ng mga death squad. 


1 2 Naghuhumiyaw ang mama- 

emayan na magawaran ng 
rebolusyonaryong hustisya ang 
mga pasimuno at operatibang nag- 
sasagawa ng garapalang paglabag 
sa karapatang-tao ng mga di arma- 
dong aktibista at sibilyang popula- 


ANG BAYAN Hulyo 29, 2006 


syon ng mga larangang gerilya. Da- 
pat matatag at masiglang kumilos 
ang PKP, ang demokratikong gub- 
yernong bayan, ang hukbong bayan 
at ang mga organisasyong masa 
para maigawad ang rebolusyonar- 
yong hustisya. Dapat mapabilang 
sa mga tugon ang pagpapatindi ng 
digmang bayan, ang pambansa at 
pandaigdigang paglalantad sa mga 
paglabag sa karapatang-tao at ang 
pagtatalaga ng mga espesyal na 
tim para manmanan at arestuhin o 
labanan ang mga pasimuno at 
operatiba ng Oplan Bantay Laya. 


13 Sa direksyon ng Partido, 
emaaaring pagmulan ng 
gayong mga espesyal na tim ang 
mga platung pangkombat ng BHB 
sa antas ng larangang gerilya at 
pamprubinsya at rehiyunal na ku- 
mand habang tuluy-tuloy na binu- 
buo ang mga yunit ng mga arma- 
dong partisano sa kalunsuran. Da- 
pat ding pagsikapang rekrutin sa 
armadong rebolusyonaryong kilu- 
san at bigyan ng pulitiko-militar na 
pagsasanay ang mga nakaligtas na 
biktima, mga kamag-anak, kaibi- 
gan, katrabaho o kasama ng mga 
martir. Sila ang may pinakamala- 
king pagnanais na magpatupad ng 
rebolusyonaryong hustisya sa kag- 
yat at sa pangmatagalan, kahit 
matapos mawala sa poder ang mga 
pasistang pasimuno at operatiba. 
Sa pinakaminimum, sila sa kasal- 
ukuyan ay mahuhusay na pagmu- 
mulan ng kapaki-pakinabang na 
impormasyon laban sa kaaway. 


14 Ang larangan ng ligal na 
epakikibaka ay dapat ma- 
ging bukas sa mga ligal na pwer- 


sang oposisyon, anuman ang kani- 
lang oryentasyong pampulitika. 
Dapat silang lumaban sa paraang 
ligal at pulitikal para magkaroon 
ng puwang sa gayong larangan. 
Subalit plano ng rehimeng Arroyo 
na wasakin at ideklarang iligal ang 
mga partidong itinuturing nitong 
Kaliwa. Habang bumubwelo ang 
pasistang pakana ng rehimeng Ar- 
royo, dapat pabilisin ng BHB ang 
mga pagsisikap nitong hikayatin 
ang mga ligal na aktibista na paun- 
larin ang kilusang lihim at lumahok 
sa armadong pakikibaka, bigyan 
sila ng pulitiko-militar na pagsasa- 
nay at parusahan ang mga pasista 
habang ang mga ito'y nasa kani- 
lang mga lungga sa kalunsuran o 
habang gumagala sa mga prubin- 
sya. Pinakamatingkad ang pisikal 
na bulnerabilidad ng mga pasistang 
ito kapag naglulunsad sila ng mga 
kampanyang elektoral at iba pang 
mapanlinlang na kampanya at gu- 
magamit ng mga kalsada at pam- 
publikong lugar. Habang hinaha- 
ngad ng rehimeng Arroyo na wasa- 
kin at gawing iligal ang mga patri- 
yotiko at progresibong partido, lu- 
bos na makatarungan para sa BHB 
na ituon ang mga baril nito sa mga 
kaaway na pulitiko at kanilang 
mga armadong galamay na naglu- 
lunsad ng armadong kontra-rebo- 
lusyon. 


1 5 Tulad ng panahong 1969- 

e1972 sa ilalim ng rehi- 
meng Marcos, may malilinaw na se- 
nyales na binabalak ng rehimeng 
Arroyo na puksain ang ligal na de- 
mokratikong kilusan at monopoli- 
sahin ang kapangyarihang pampu- 
litika sa kalunsuran. Kaya dapat 


Dapat sanayin ang mga yunit para sa mga 
espesyal na operasyong magpapahina sa rehimen sa 
ekonomya at pulitika at maggagawad ng hustisya 
sa pinaka-uhaw-sa-dugong mga upisyal 
pinakamatataas na antas. 


ANG BAYAN Hulyo 29, 2006 


magpaunlad ang mga rebolusyo- 
naryong pwersa ng malakas na 
kilusang lihim sa lahat ng lugar at 
maghanda para sa mga taktikal na 
opensiba kapwa sa kanayunan at 
kalunsuran. Dapat sanayin ang mga 
yunit para sa mga espesyal na ope- 
rasyong magpapahina sa rehimen 
sa ekonomya at pulitika at magga- 
gawad ng hustisya sa pinaka-uhaw- 
sa-dugong mga upisyal sa pinaka- 
matataas na antas. Posibleng 
ibwelta sa rehimeng Arroyo ang 
sarili nitong patakarang todo-Llar- 
gang gera sa pamamagitan ng 
mga aksyong magpapamalas sa 
moral at pinansyal na pagkabang- 
karote nito at kainutilan nitong 
mamuno at protektahan ang mga 
puhunan ng mga imperyalista at 
malalaking kumprador-panginoong 
maylupa. 


16 Nakapagpreserba ng lakas 
eat nakapagpalawak sa 
pambansang antas ang demokrati- 
kong gubyernong bayan, mga sa- 
ngay ng Partido sa lokalidad, mga 
organisasyong masa at Bagong 
Hukbong Bayan kasama ng mili- 
syang bayan at mga yunit pande- 
pensa sa mga larangang gerilya sa 
pamamagitan ng puspusang gawa- 
ing masa at pakikidigma. Ang 
kaaway ay maaaring paduguin nang 
husto ng daan-daang platun ng 
BHB na maaaring maglunsad ng 
mga taktikal na opensiba sa buong 
bansa. Madali para sa kanilang 
sumalakay at umatras at umiwas sa 
mga mapagpasyang labanan sa 
mga superyor na pwersa ng kaaway. 
Sa kasalukuyan, ang BHB sa pamu- 
muno ng PKP ay determinadong 
paramihin ang mga platun bilang 
yunit pang-atake ng mga kumand 
sa mga larangang gerilya, prubin- 
syal at rehiyunal na yunit. Mada- 
ling magtipun-tipon ang mga pla- 
tung ito o sumanib sa mga lokal na 
iskwad gerilya at yunit milisya para 


maglunsad ng mas malalaking 
opensiba. JAB] 
5 


